




















3 ’ • 



• 1 

u 


i 




} 




% 










i 


/ 




r 

1 


k 





} 



9 




• • 


} 









« » 






-4 










r 



\ 





















GRAFSKRIPTIR 


OG 

ERFIL JOÐ 


EPTIR 

HEliG^U RAHnrHIIiDl EIRÍKIS- 

dÓtTUR HIJUD 


ÓUAF ElRÍH!Sl§Oar HÚUD. 

I 




REYKJAVÍK, 

PBEIirTAD í FBEIVTSIKIDJV ÍSIiAIIÍDS, 

1851 . 











-V'/; 

' I 

... a 


rri 

>L 


a 


"4 P! 


«7 


C 4 n 


4 


II £ 




^ aO'j 


/ -• } 


n I - ^ - 'fí 51 w 

ví w Í.J: i' <^1 5l i3. 


.tTT .q r^r • 




^.^C'jrTWn^ v-?Tr,T^’'. íí-T T^‘*>.,írnfi| 

« 

' GLgÍfM fiiIIIL’TÍÍC; 


OO V 


,a.I !121 


r.aiiiasa 


b - Vt> t 



« 


» 






' % 



Jr>> SG ‘: . 

' • -■-> - £3 5 ■-'-- ‘ ^ * ' 


\\ ': ''^f ! r ' T ^ ÍT 

( 1 Í ^ 4. ^ ^ ^ .M 


'.' ^eíic^iaí ^jzGi;..:':/.i.'2/ i g/.'í.^iiíí*! 

.Ecöi 


1 

«/ 


X 


' #-T 

4 



K 










Audaöi köldum 
anda dauði, 
leið svo land yfir 
og á lauka blés. 


fölnuðu fyrír 
fagrar rósirj 
alnar ilgeislum 
af árdegis sól. 


Hné þá að hauðri 
hýrlegust rós. 


nKMj Gi IL RA€}IirHlIiDVB, 


heitin Kúld, 


fædd 21.ágástm. 1847, dáin 14.júli 1851. 


Falla tár frænda 


á hið fölva blóm. 


eins og í heiði 
af himni dögg. 


Biómið nú sefur í broshýrum reit, 
af beljandi stormum og kólgu ei veit, 
f)á Alvaldur kallar, en hret dvina hörð, 
og hverfandi tími, á nýskaptri jörö 
aptur í vorblæ það vaknar. 


J. Th. 






4 



íekkiröu blæinn, sem berst yfir fold? 
Blíðasta ^örinu glæðir hann mold; 
austræna landinu liður hann frá^ 
leikandi kvöldsólar geislunum á 
rósunum inndælu yfir. 


^ekkirðu storminn, er sterklega hvín? 
Stynjandi aldan í veðrinu gín; 
leiptrandi skýunum líöur liann frá, 
leikandi eldinga blossunum á, 
drepandi Ijósið, sem lifir. 





5að er guðs andi 
gæzkurikur, 
ósegjanlegur, 
ómælanlegur, 
fjörgjafinn blíði 
og farsællegi, 
en aptur færandi 
iQörvi dauða. 


5að er hinn sami,. 
er sólar Ijóma 
brá yfir rós 
á beði grænum. 
5að er hinn sami, 
er svifa lét 
fölvan blæ 
yfir fagurt blóm. 


* 

.y. .v, 

Eingillinii liður um Ijósheima stig, 
Ijósanna siklíngi færandi þig, 
bamið hiö fagra, sem blundar nú vært 
brostnu með auga, J)ó enn sé það skært 
fagurt á friöarins landi. 


Harmurinn dvelur á hauðrinu sár, 
hrynjandi blika á kinnunum tár, — 
en tignarleg speglast í tárunum mynd, 
trygt sem að sefur við leiðisins grind. 

Barn, fað er bliður þinn andi. 

B. Gr. 




>0 








5 


Hér er í síðasta sinni 
til svefns lagður 
úngur E í r i k s son 

Ó A F IJ B K lí li Ð, 

fæddur 1. des. 1849, dáinn 20. okt. 1851. 

Á vorin vegleg blóm 
vaxa í grænni lilíð. 

f 

Með Skuldar skapadóm 
skelfandi vetrarhríð 

lætur J)au íolnuð falla; 
unaðs f)á virðist enduð tíð. 

Um harðla stutta stund 
stendur í haga rós; 
frost meðan girðir grund 
og græöis þekur ós, 
dáin í dupti liggur, 
vors hana þar til vekur Ijós. 

VerÖur {)ví voriö kært 
vetrinum kalda á, 
að vitum skiniö skært 
skjótt muni sólar J)á 



6 


aptur úr fylgsnum færa 
rósir og blómin rauð og blá. 

varst, mitt baraið blítt, 
brosandi jurtin lirein; 
f)inum af hvörmum hlýtt 
h^ran og ástin skein, 

með ilm og ángan bliðu 
brjóstinu sérhvert bættir mein. 

Leingi ei léð oss var, 
líta þig, rósin fríð: 
snjóinn á brúnir bar 
beljandi kólgu hrið. 

Jáða samt guði þökkum, 
er við f)ín nutum, unaðs tíð. 

Vist lieimsins vetur er, 
vorið er eilíft mær; 
f)að vorið f)reyum vér, 
f)á nnintu endurskær 

lypta upp Ijósum kolli. 
Blómsvefninn mis f>ér verði vær! 

E. O, K. og Th. K. 



„Hjarta mitt titrar, f)að harmurinn sker: 
„horfinn er ástkæri sonurinn mér; 

„sá, sem til unaðs mér Alfaðir gaf 
„eilífu miskunar gnægðinni af, 

„liggur í kistunni liðinu. 





7 


4 


5 ,Sá eg hinn fegursta blikna, sem blað 
„á blómstilk, sem frosta er snortinn af nað. 
„Bað eg minn drottinn, að frelsa hans :Qörj 
„en fluið er lífið af nábleikri vör, 

„nú sem að kyssi eg kalda“. 

Móðir, er þannig nú syrgir þinn son, 
soninn hinn fríða og ættmanna von, 
láttu ei harminn svo hjarta þitt þjá, 
að hrygðar úr dimmunni niegir ei sjá 
Huggandi himinljós tindra. 

Mínnst þessj að eldheita brjóstið, sem bar 
barnið hið syndlausa, eínnig það var 
bitrasta harmanna sverðinu sært. 

Sama því hlutskipti verði þér kært, 
sem guðsmóðir þjáð varð að þola. 

í brjóstinu sonar þíns skína réö skær 
skynsemis neistinn svo fagur og tær. 

5ú vildir hann yxi með aldri og tíð — 
er hann þá slokinn við helfarar stríð? 

Nei, hann í Ijósheimi lifír. 

Nú er hinn úngi við uppsprettu þá, 
allar sem spekinnar lindimar frá 
Streyma um alheim, en eilííða tjald 
frá augum hans tekið, svo litmynda spjald 
heilagra hugmynda skoða. 

Gott er, að eiga sér ágætan nið, 
atgjörvi gæddan og prúðmenna sið; 

$ó er hami maður: og sælli er sú, 




8 


sem að það hlotnast, að vera, sem þú, 
móðir að alskærum eingli. 

Og fegar húmar um haga og ^öll, 
en himnanna smáblysin kveykt eru öll, 
á Ijósskýi eingiUinn liður, og sér 
landið hið flata, og blíðlega tér: 

„Móðir, {»ú mátt ekki gráta“ 

J. Th. 







4 


















\ 

• 

I 

♦ - / 



A 





V 


/ 



\ 


! 


% 


' '» 


V 



r 


V 


S 


•» 



I 

I 

* 


I 

I 

t 

I 

I 


i 


\ 


/ 



J 











t 















Lbs - íslandssafn 



100499967-4 























































